ydr, “ Ww” y 
“ê< o 


GYFANSODDIADAU 
h AROBRYN, 
GAN HYWEL i 


y, 


PancH. O. EVANS,' OrrscOpDYGYMRR,; 


— MAL WGN AD 


AR On 


 Mnsi M. EYANS, 
“SIX BELLS,", 'PENYRHEOLGERIG. 








Gwr 


o 


ANWYL DDARLLENYDD,— 


Wele yr wyf wedi SR riŷ dŵyn ac y wasg y Ddwy 
Farwnad, y rhai mae eymaint o ddysgwyl am danynt 
oan lawer, gan obeithio cant dderbyniad croesawgar 
genych. Dymunwn yn fawr ir u6hel a'r manylgraff i 
basio heibio i'r gwallau a'r diffygion sydd ynddŷnt, gan 
nad wyf yn fawr nac yn fedrus; er eu bod wedi cael 6ym- 
On uchel gan y beirniaid ;—y cyntaf Bn Tyn- 
FYLYN, a'r olaf gan CALEDFRYN. 


Yr eiddoch, yr Ati, 
“ HywEL MonaANwa. 





MERTHYR TYDFIL: 
ARGRAFFWYD GAN JOSEPH WILLIAMS, GLEBELAND. 
1866. 





PRYDDESTAWDL 


AR FARWOLAETH 


Y PARCH. 0. EVANS, 


GWEINIDOG YR UNDODIAID YN NGHEFN- 
COEDYCYMER. 


—_—_ — — ——— 


O, GEFNCOEDYCYMER! Beth lwydodd dy wyneb ? 
Beth ddygodd dy harddwch a'th swynol sirioldeb ? 
A wytanrheithiedig? Paham wyt yn wylo? 
Paham y mae dagrau o'th lygaid yn ffrydio? 

A ballodd mwynderau hyfrydol dy fywyd 

Ddylifo i'th fynwes, er lloni dy ysbryd ? 

A ydyw olwynion dy fasnach a'th gynydd, 

O herwydd rhyw anffawd, yn aros yn llonydd ? 

A ballodd prid wythi dy fryniau amgylchog 
Ddiwallu dy feibion â'u cynwys cyforiog ? 


Na, na, mae olwynion dy fasnach mewn cyffro, 

A phawb yn darogan dy lwydd heb betruso; 

A'th fryniau o'th amgylch sy'n arllwys adnoddau 
I gynal dy feibion uwchlaw eu ceisiadau ; 

Dy lwyddiant sydd amlwg—dy gyfoeth ar gynydd, 
A'th heirdd anifeiliaid dryfrithant dy ddolydd ; 
A'th erddi leleidwiw, a'th lawnion berllanau, 

Sy'n dwyn yn eu tymhor gyflawnder o ffrwythau : 
Ond peth sy'n bwysicach a waeda dy galon, 

A dŷna dy ddagrau, a ddifa'th gysuron, 

A leddfa'th acenion, a lwyda dy wyneb, 

A ddryllia'th deimladau, a wywa'th sirioldeb,— 
Bod Evans, y dewraf a'r mwyaf o'th feibion— 

Y llachar oleuad—gogoniant dy goron— 

Y dwysgall addysgwr—gorenwog ei riniau— 

Yn awr wedi 'i ddodi yn meddrod ei dadau ! 


Ow, Angeu! Ow, Angeu! dy golyn gwenwynig 
A dynwyd,—ond eto mae'th allu'n orhyllig, 

Yn achos mawr ochain, wylofain, a thristwch ! 
Yn mysg yr hil ddynol yn creu annyddanwch ! 


W.22. ha. (P) 





9 


Tebygol, pe na thramwyasit ein daiar, 

Na chawsem fyth weled ein gilydd mewn galar; 
Ond weithian mae rhywrai dan boenau erch beunydd, 
I'w gweled mewn galar yn achos eu gilydd. 

Yn mysg yr ardaloedd sydd heddyw mewn prudd-der, 
Llawn drosto gan dristwch yw OEFNCOED CYMER ; 
Tra sydyn y torwyd ein Hathraw mwyn tirion— 

Ein Hevans anwylaf a fwriwyd at feirwon ! 

Yr hwn a ddarluniai Athroniaeth y Duwdod 

Yn fanol a threiddlym, gan ddiffyn yr “ Undod.” 
Mewn gorlif hyawdledd a dawn areithyddol 

Fe dynai graff sylw y dorf yn wastadol. 

Yr oedd yn gefnogwr a noddwr pob rhinwedd, 
A gelyn galluog pob twyll ac anwiredd ; 

Arferai foesgarwch at bawb yn bersonol, 

Mewn geiriau gwirionedd a sobrwydd difrifol. 


O Sïon alarus! fe glwyfwyd dy galon 

Pan gollaist dy Fugail a'th wyliai mor ffyddlon. 

Dy blant a ymwibiant yn grwydriaid anfoddus, 

Fel praidd heb un bugail mewn anial blinderus. 

Pan ydoedd ef ganddynt, mor ddedwydd y byddent! 

Dangosai yn fedrus pa ffordd a ddilynent; 

O'r crasdir tywodlyd tywysai hwy'n ddiogel 

I'r dolydd meillionog, ger llaw'r dyfroedd tawel. 
Ond Ow'r cyfnewidiad! rhyw acth sy'n ymdaenu ! 

Tarawyd y Bugail, a'r praidd sy'n galaru ! 

Collasant eu Blaenor a'u Hathraw ysbrydol, 

Yr hwn a feddianai'r fath ffrydlif meddyliol ; 

Ond weithian mae'r tafod llym ffraeth wedi tewi, 

A'r llygaid cu seirian ni cheir i'n sirioli, 

A'r gwyneb ar ganoedd mor hawddgar fu'n gwenu, 

A guddiwyd o'r golwg dan leni'r oer wely. 

Y babell a welwyd yn gadarn adeilad, 

Mewn agwedd wir hoenus ac hardd o wneuthuriad, 

Ar unwaith dymchwelwyd i gaerau y gweryd. 

A'r oll ydoedd farwol sy'n awr yn ddifywyd. 


Os ydyw Sïon yn ei dê, 

Mewn hiraeth ar ol Bugail eu, 

Ei briod yn amddifad sydd, 

Mewn hiraeth mwy o ddydd i ddydd. 
Mae ardrem galar dwys i ni 
Ynamlwgyneillygaid hi : 

Ei gloewon ddagrau'n ffrydio sydd 
Yn llif i'r llawr y nos a'r dydd:: 
Annyddan iddi yw pob cerdd— 

Mae 'i meddwl hi'n y fonwent werdd. 





^ 4 


Âr edyn rhyw ddychymyg gwan 

E dremiaf finau tua'r fan, 

A phwy yw'r gwrthddrych welaf draw 
Ar ael ei fedd, heb unrhyw fraw, 

Ond ei gymhares fwyn ddinam, 

Yn gwylio'i lwch rhag derbyn eam 
Gan draed y rhai dibrofiad o 

Roi un mor anwyl yn y gro. 





Ar ol i'r nos ddystewi cân 

A cherddi per yr ednod mân, 

Heb ddim ond si yr awel fwyn 

Fel galar gerdd yn mrìg y llwyn, 
chwsg yn cau amrantau dyn 

Mewn tawel hynt,—fe welir un 

O deimlad dwys, yn welw'i gwedd, 

Yn nesu'n ddystaw at ei fedd, 

A'i gwallt boglynog ar ei phen, 

A thros ei gwyneb taena llen 

O brudd-der megys cwmwl dâ, 

Lle gwelwyd gynt y gwenau cu! 

Yn mlaen mae'n dod o gam i gam, 

Heb neb yn beiddio gofyn pam : 

Mae'i dwylaw'n mhleth, yn nod o siom, 

A'i bod yn teimlo gwasgfa drom, 

A'r dagrau'n rhedeg megys lli” 

Ar hyd ei gruddian llwydion hi. 

Fel hyn, yn ngoleu gwan y lloer, 

Y saif uwchben yr anedd oer, 


Gan sibrwd,—' O'r dŵ oerllyd fedd, 
Pa fodd agoraist ti dy ddor, 
A'i gau ar ffyddlon Gened Hedd, 
Weinydda'n hir dros Arglwydd Ior ? 
A'r cyfaill goreu welais i 
Erioed tra yma ar y llawr, 
Yr hwn â'i serch a'i gariad cu 
A lonai'r teulu'n fach a mawr. 
Yn awr, gan chwerwder teimlad dwys, 
Wyf bron ymollwng tua'r bedd ; 
Fe wyr fy nghalon beth yw pwys 
Trallodion eyflwr prudd dihedd. 
Nis geill fy amgyffredion i 
Iawn ddeall troion Arfaeth Ior— 
Ei ffyrdd a safant byth mewn bri 
Dros holl derfynau tir a môr : 
Amgyffred hyn annichon yw— 
Pam torir y ffigysbren îr, 





























